CAN 



? Carol Jlaîjolts 


CAERFYRDDIN 


ARGRAPHWYD GAN J. ETANSt 
(PRÍS CEINIOG. ) 


ÇjLYWCn îais ác uchel lef, fv/n tôn telynau’r neí, 

I’r Bában byw, Oen Dúw, pan anwyd ef, 

Yn fwnio, is law’r fèr, Nadolig bwyfig bêr, 

Gân beraidd flâs, Ion addas, foliant Nêr, 

O’r llu nefolaidd weddaidd wawr, 

Bu’n gwel’d eu Brenin—fyddin fawr. : 

Yn fugno bronau’i .blentýn, fef llwchýn gwael y Ilawr 5 
Ac wrth wel’d hwnnw, a’i enw Iôr, 

A’i air a gylch ymylau’r môr, 

Yn gwifgo’r natur ddyno], fe ganai’r nefol gôr. | 

2 Gw-çl'd 


( 3 ) 

2 Gwel’d Brenin mawr y byd—y Gair, gan Fair yn fudj: 

Y Gwr a’i gwnaeth yn cael magwriaeth cy’d; 

Ei fagu i dréçhu draig ar rinwedd bronau gwraîg, 

Troi’r llwch yn llaeth er cry’ fagwriaeth Graig: 

Fe fynai’r nefol lefol lu, 

Am wifgo’u Brenin yn ei bru, 

Mewn corph o bridd daearol, y riaíur ddynol ddu i' 

Ar y rhyfeddod hynod hyn, 

Màe’r nefol gwm’ni’n fylwi’n fynn, 

Sef geni, marw a chladdu Duw ’mhhth ei deuiu’n aynn! 

g- Cyd unwn ninau’n awr jm moliant lefu mawr, 

A’r dyrfa hon, drigolion llyrnion Ilawr, 

Am dd’od o’r Meichiau mwyn i’r ddalfa caetha’ cwyn, 

Á’i gadarn fraich o dan ein baich i'n dwyn ; 

Pan daeth Eneiniog doeth y ne’ 
î’r groth, daeth Sinai gyd âg e', 

I wel’d a ddiangai’n Prynwr rhag llwgr yn y lle; 

Ond lefu’r cadarn D’wyfog cry’, 

Wrth ymîadd brwydr ỳn y bru, 

Aeth dan ein pechod gwreiddiol, er gwaetha’r diafoldu»-- 

4 ’NoI medru o’r gelyn mawr gael dyn mewn munudawr, 
Sef Adda a’i ryw, ’n elynion Duw—i lawr, 

Gan lygru a drygu drych, a gwedd yr enaid gwych, 
Gwnai’r neuadd lân yn weithdŷ fatan .fych; 

Ac wedi bwrw delw Duw 
O’r enaid fanäaidd, loy wedd liw, 

Ki hunan daeth y gelyn yn ben ar bob dyo byw 5 
Gan ddwyn drachcfn ei ddodrcfn du, 

Ac anglod toft i gonglau’r tŷ, 

Ilên dfiml Duw ei hunan yn balas fatan bu» |; 

, . Jf 5 ^in. 





5 Ein C'wdwm cwlwm câs a lanwai’r ddaear lâs 
O lîn i lîn, â phlauau blin eu blâs, 

Marwolaeth ar bob dyn a ddaeth trwy gamwedd un, 
Llu’r ddaear fy oll wedi llygru eu lîun, 

Pob rhyw greadur eglur aeth 
Ei ddyddiau’i gyd i ddyddde’n gaeth, 

O achos dyn a ? i bechod, Oh! ddiwrnod chwerw a ddaethj 
O’r anifeiliaid ’r un ni fu, 

Na’r rhy w afgellog Iwythog Iu, 

Na phyfg y môr heb boenau, eu fŵn yn dyodde’ fy, 

ê Ond Oh! aufeidrol fwy, nâ fŵn eu hochain hwy,, 
Gwel’d Brenin ne’ yn gleifiau dan ei glwy', 

Yr unig bwyfig Ben, o’r bru heb lygru’i ben,, 

A ddaeth i’r byd â’i wifg i gyd yn wen, 

Y gwr â’i lef, rhagorol un, 

A eilw y meirw loyw lun, 

Ar bren y groes yn marw ar ddclw anwir ddyn j 
Ond gan ei farw, gwyn ei fyd, 

Yrenaid dua’, gwana’i gyd, 

Sy’n ífoi, er. maint ei feiau, i’w freichiau yr un fryd. 

1 Gan eni o Fari’n fyw, Ödyn fanftaidd ryfedd ryw, 

Er maint ein bai, feddygir rhai at Dduw, 

Mae i’r ofnog euog un, flinderog lwythog îun, 

Rhag dwyfol lid, le i ddiengyd, waelaf ddyn, 

I’r euog rai dan Sinai fydd, 

Amlygu a wnaeth yr arfaeth rydd 

Dryforau a dalai’r dyled i’r ddeddf ar doriad dydd,- 

A hwnnw yw’r aiírheg fwyndeg fawr, 

Gan Fair a welwyd gyd â’r wawr, 

Sy’n cynnwys pob tryforau, mae’n llenwi nef a Ilawr, 

^ 3 Daeth 



I Daeth Perlau’r nef yn aẃr, m^#n bÌwÈh o lwch ì lawiy 
O fewn i hwn ca’dd myrddiwn eiddo mawr, 

Pob b’endith fwya’i^bud^ er rhoddi’r caêtk*yn rhyä% 
Danfonai’r Tad dan'gaeàd iiwn >?n gudd; 

^ Ond wrth ei«Çuro a’Ì ddryllio’n ddrud, 
k Ei werthfawr beipau ddaeth iir bydj , 

I -gyfbethogi tiodîíjlh, plant dynion meirwon mud, 

Ca’dd aml fyddar glaiar\lyẁ, , 

A dall ei olwg, amlwg yw, 

A llawer enaid mar^ ail-wifgo delw Duw» 

5 A hyn i gyd a ga’dd pechodau eglur radd, 

‘ Tftvy’r Meichiau o’r nef, ca’dd-yn ein lle ei làdd, 

Ni thalwyd dyled dyn, ne’s lióeftwyçbcf ei hun, 

A’i werthu a wnaWdj'i’w ladd yn dlawd ei lu.n» 

Du lid gelynion creulon crochT 
Ddyoddefai o’i fodd, ni dd’wedai Och ! 

Er bod gan waed a gofid, el gofph i gyd yn goch 5 
Ond o’i fawr ing a’i gyfyng'pV , ; 

Doi moddion meddyg pwyfig púf,\-^ .. r 

I ddyn, ’nol bwyîa pechod, i fafio ddin^cod furjf^ 

soEin Pryn^^^pren wnae’rpyrth o ied y pen, 
O’rriêfoedd fawr i’r llawr fe rwygai’r llen ; 

', Fe dorrodd Ty wyfog hedd holl gloiau a barau’r bedd, 
Ide’r nefol hâd dd’od adreu i wlad wledd: 

Ond pyrth pwli diafol, ’ffernol ffau, 

Trwy ddirfawr gur fe ddarfu’i gau, 

4? an gario fry’r agoriad, mae rhwymiad yn parhau, 
caéi ein Prynwr i ni’n bçn^' 

A’n äwyn yn üwyr tu fewn i’r ilafc 

Yn wyncb argeu chwerw, ni ddfJPTwn, Maf'a', Ameni 

diwedd. # 



